Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 
TOMO 41 BILANG 1 BASAHIN AT TALAKAYIN ENERO 2021 


EDITORYAL 


Labanan ang pakanang chacha ni Duterte at isulong ang 


ekonomyang umaasa-sa-sarili! 


S: halip na ibangon ang ekonomya ng bansa, tiyak na lalong ilulugmok ang Pilipinas ng hakbanging 
charter change (chacha) upang baguhin ang mga pang-ekonomyang probisyon ng reaksyunaryong 
Saligang Batas pabor sa mga neoliberal na patakarang itinataguyod ng mga imperyalistang bayan. Ang 
pakanang chacha ay pagyukod lamang ni Duterte sa kagustuhan ng among imperyalismong US at China 
na higit na buksan ang ekonomya ng bansa para sa kanilang pandarambong at higit na isandig ang 
bansa sa kanilang mga ekonomya. Lalo nitong itatali ang ekonomya ng Pilipinas sa pandaigdigang krisis 


pampinansya na pinalala pa ng hindi pa rin naaampat na krisis ng pandemyang COVID-19. 


Sa pamamagitan ng chacha, 
babaguhin ang mga probisyon 
sa ekonomya upang ganap na 
ibukas ni Duterte na dambungin 
at pagsamantalahan ng mga 
dayuhang korporasyon ang 
likas-yaman at patrimonya ng 
Pilipinas. Hindi lamang nito 
yuyurakan ang pambansang 
soberanya kundi buumbuo na 
inihahain pa ni Duterte ang 
bansa para lapastanganin ng mga 
imperyalista sa ngalan ng tubo at 
sa kapinsalaan ng mamamayang 


Pilipino. Malinaw na ang pakanang 
chacha ng rehimeng Duterte ay may 
layuning palawigin ang pananatili 
sa kapangyarihan ng naghaharing 
burukrata-kapitalistang pangkatin 
ng lokal na naghaharing-uri at ng 
angkan ni Duterte. 


Ngayon pa lang, nagkukumahog 
na si Duterte kung paano pa nya 
lilinlangin ang mamamayang galit 
na galit sa kanyang pasistang 
paghahari. Pinaiingay na nito ang 
chacha sa Kongreso upang itulak 


hindi lamang ang pagbabago ng 
mga pang-ekonomyang probisyon 
sa reaksyunaryong saligang batas 
kundi upang buhayin muli ang 
kanyang nakabimbing pakanang 
pekeng pederalismo. 


Sa pakanang chacha, niluluto ni 
Duterte na makapanatili sa estado- 
poder lampas pa sa taong 2022 
sa pamamagitan ng kudetang 
konstitusyunal na pederalismo at 
patakbuhin ang buong bansa tulad 
ng Davao City na paghaharian 


KALATAS 


ENERO 2021 
TOMO 41 BILANG 1 


NILALAMAN 


Labanan ang pakanang chacha 
ni Duterte at isulong ang ekonomyang 
umaasa-sa-sarili! 


Ang mukha ng E-CLIP sa Rizal at 
Hilagang Quezon 


Opensibang postura ng BHB- 
TK ngayong Enero, bumigwas sa 
pasistang AFP at PNP 


Pahirap na blended/distance 
learning sa kanayunan 


Isang taon matapos ang 
pagsabog ng Bulkan Taal 


Mga Yulo at Ayala, 
pasimuno ng pandarahas sa mga 
magsasaka ng Hacienda Yulo 


Tugon ni PAG: Bakit hindi 
maaaring ituring na terorista ang 
CPP-NPA? 


RCSPO sa mga komunidad ng 
maralita sa Rizal 


Pagkilatis sa lunas: 
Mga dapat malaman sa bakuna 
sa COVID-19 


Kultura: Susuko o Lalaban? 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
ng. ating 


pahayagan. Magpadala. ng 


mga komentaryo at mungkahi, balita at 


rebolusyonaryong karanasan na maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 
ng mga liham sa: 


(Ka) st.kalatas@gmail.com 
@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


ng kanyang angkan o ng sinumang kanyang babasbasan. Kung 
maisasakatuparan ang kanyang ninanais, magkakaroon muli 
ng panibagong tulak ang kanyang mga pangarap para ganap na 
itatag ang kanyang pasistang paghahari higit pa sa nakamit ng 
diktadurang US-Marcos. 


Sa pinapakanang chacha ni Duterte, mawawala ang mga 
probisyon sa reaksyunaryong saligang batas na diumano'y 
naggagarantiya sa soberanya ng Pilipinas at nagbabawal sa 
anumang dayuhang entidad na 100 porsyentong ariin ang mga 
pambansang yaman tulad ng lupa, karagatan, yutilidad at mga 
batayang industriya. Buumbuo nang aalisin ang mga garantiya 
na nagpoprotekta sa karapatan at interes ng mamamayang 
Pilipino. Sa madaling salita, ganap na isusubasta at ibebenta na 
ni Duterte ang bansa at mga pamanang yaman nito sa malaking 
dayuhang negosyong interes. Layon ni Duterte na gawin ang lahat 
upang hulmahin ang isang neoliberal at pasistang saligang batas 
batay sa kanyang kagustuhan at pangangailangan ng kanyang 
mga imperyalistang amo. Kabilang dito ang pagpapanumbalik 
ng mga base militar ng US sa bansa at pagtatanggal sa lahat ng 
mga demokratikong karapatan at kaluwagan para sa mamamayan 
na naipagtagumpay matapos ibagsak ang pasistang diktadurang 
Marcos. 


Hindi pa man nakakalusot ang chacha ni Duterte, matindi na ang 
hambalos sa mamamayan ng neoliberalismo. lInihahain nito ang 
iba't ibang insentibo sa pagbubuwis at isang maamong paggawa 
upang umakit ng dayuhang puhunan. Marahas na sinusupil nito 
ang kilusang unyon at pinaiiral ang di nakabubuhay na sahod ng 
mga manggagawa upang garantiyahan ang pagkaganid sa tubo 
ng malalaking negosyong dayuhan at lokal. Walang malinaw na 
programa ang rehimeng Duterte na isalba ang maraming pagtiklop ng 
maliliit at katamtamang laking empresa na pinadapa ng pandemya. 
Sa kabilang banda, napakalaking mga pabor at alwan ang ibinibigay 
nito sa malalaking burgesya kumprador sa bansa tulad nila Ramon 
Ang, Manny Pangilinan, Manny Villar at Dennis Uy. 


Sa pakanang chacha higit na magiging bulnerable ang 
mamamayang Pilipino sa tama ng pumapaimbulog na implasyon 
at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin bunga ng hindi 
maampat na pagdurugo ng ekonomya. Patuloy nitong ipagkakait 
sa mamamayan ang mga batayang serbisyong panlipunan tulad 
ng kalusugan, edukasyon at pabahay. Sa katunayan, palalalain ng 
chacha ang monopolyong kontrol sa lupa ng malalaking kumprador, 
panginoong maylupa at mga burukrata at ang kawalang lupa ng 
masang magsasaka. Ililibing ng chacha ni Duterte ang pangarap ng 
masang magbubukid para sa lupang mabubungkal at kikitlin ang 
aspirasyon ng mamamayan para sa pambansang industriyalisasyon 
na susi sa pagtatatag ng isang ekonomyang umaasa-sa-sarili. 


Sa gitna ng malaganap na paghihikahos, kawalang trabaho't 
hanapbuhay, korapsyon at pasismo, lalong tumitindi ang mithiin 
at pangangailangan upang isulong ng mamamayan ang kanilang 
pambansa at demokratikong aspirasyon para sa isang malaya at 
masaganang bukas. Dapat nilang ipagtanggol ang pambansang 
soberanya at minanang yaman mula sa kontrol ng imperyalismong 
US at China. 


Hindi ang pakanang chacha ang magbabangon sa matagal 
nang lugmok na ekonomya ng bansa. Kailangang lutasin ang ugat 
ng pagiging atrasado at kalagayang pre-industriyal ng Pilipinas. 
Kailangang wakasan ang dantaong suliranin ng masang magsasaka 


ENERO 2021 


sa kawalan at kakulangan sa lupa 
sa pamamagitan ng rebolusyong 
agraryo. Kailangang isulong ang 
pambansang industriyalisasyon at 
isabansa ang lahat ng estratehiko 
at kinakailangang industriya para 
buuin ang pambansang kapital na 
tutugon ssa pangangailangan ng lahat 
ng mamamayan. Hindi lamang nito 
ibabangon ang ekonomya ng bansa 
kundi siyang magdudulot ng tunay 
na kasaganaan sa mamamayan. 


Sa nakalipas na mahigit 50 taon, 
nabenepisyuhan ng mga tagumpay 
ng rebolusyong agraryo ang daan- 
libong pamilyang magsasaka 
na nakinabang ng minimum na 
programa sa reporma sa lupa ng 
Demokratikong Gubyernong Bayan 
tulad ng pagpapababa ng upa sa 
lupa, pagpapataas ng sahod ng 
manggagawang bukid, pagpawi 
ng usura at pagpapataas ng 
produksyon. 


Tampok sa mga karanasan 
sa TK na nagdulot ng pagbuti sa 
kabuhayan ng masang magsasaka 
at mamamayan ang pagpapababa 
ng upa sa lupa mula sa hatiang 
70-30 pabor sa mga panginoong 
maylupa tungong 50-50, 60- 
40 hanggang tersyong baliktad 
pabor sa mga magsasaka at ang 
pagpapataas ng presyo ng mga 
produktong-bukid tulad ng kopra at 
palay. Sa mga maisan at palayan, 
tampok ang pagpapababa ng upa 
sa lupa mula 3596 tungong 5-109. 
Nariyan din ang pagpapataas 
ng “arawang sahod ng mga 
manggagawang bukid mula P50-P70 
tungong P300-P350. Samantala, 
saanman kakayanin, sinisimulan 
nang ipatupad ang maksimum na 
programa ng pagkumpiska sa lupa 
ng mga despotikong PML at libreng 
ipinamamahagi sa mga magsasaka. 


Sa. pamamagitan ng mga 
kampanyang antipyudal at mga 
tagumpay ng rebolusyong agraryo, 
hindi lamang hakbang-hakbang na 
pinahihina ang gulugod ng pyudal 
na kapangyarihan ng mga PML 
kundi naitataas ang produksyong 
agrikultural na  nilugmok ng 
neoliberal na imposisyon ng 
imperyalismong US. lItinataas ng 
mga kampanyang antipyudal ang 


ENERO 2021 


kamalayan ng masang magbubukid 
upang labanan ang nagpapatuloy 
na neokolonyal na kontrol ng mga 
imperyalista sa ekonomya na siyang 
nagtutulak ng mga patakarang 
neoliberal katulad mng General 
Agreement on Tariffs and Trade- 
World Trade Organization (GATT- 
WTO), mga pekeng reporma sa lupa 
tulad ng Comprehensive Agrarian 
Reform Law at ang pinakabagong 
Rice Liberalization Law na 
pangunahing dahilan ng pagbagsak 
ng presyo ng palay. 


Ang mga pakikibakang anti- 
pasista, anti-imperyalista at 
antipyudal na isinusulong ng 
mamamayan ang hahawan sa kagyat 
na pagbabagsak sa kinamumuhiang 
papet at pasistang rehimeng US- 
Duterte at sa matagalang sukatan, 
ng buong sistemang malakolonyal 
at malapyudal na kinakatawan 
nito. Ang panlipunang ligalig 
at kahirapang nararanasan ng 
mamamayan ay namamayani na 
bago pa maluklok ang rehimeng 
Duterte. at magpapatuloy pa 
ito hanggga't hindi tuluyang 
naibabagsak ang sistemang 
malakolonyal at malapyudal sa 
pamamagitan ng demokratikong 
rebolusyong bayan. 


Sa gitna ng mga papahigpit 
na kalagayan sa buong bayan, 
kailangang magpunyagi ang 
ipagtagumpay 

rebolusyon 


mamamayan para 
ang demokratikong 


DUTERTE 


ng bayan sa Pilipinas. Kailangang 
ubos-kayang magpunyaging 
isulong at paigtingin ang armadong 
pakikibaka kaalinsabay ng 
pagsusulong ng rebolusyong agraryo 
at pagtatatag ng maraming Pulang 
base ng rebolusyon.” 8Patamaan 
sa ulo at iba't ibang bahagi ang 
rehimen at ang teroristang AFP-PNP 
sa pamamagitan ng paglulunsad ng 
mas matitindi at mas maraming 
taktikal na opensiba. 


Sa pagpasok ng panibagong 
taon, maaliwalas na tinatanaw ng 
buong rebolusyonaryong kilusan at 
mamamayan na matatamo ang 
kanilang mga pambansang adhikain 
at demokratikong kahilingan sa 
nalalapit na hinaharap. 
Nananatiling mataba ang lupa para 
sa rebolusyon at hinog na hinog 
ang mga kalagayan upang isulong 
ito. Ang matatag, wasto at mahusay 
na pamumuno ng Partido 
Komunista ng Pilipinas sa 
pagsusulong ng demokratikong 
rebolusyong bayan ang siyang 
garantiya ng mas malalaki pang 
mga tagumpay sa lahat ng larangan 
ng labanan. Tuloy ang pakikibaka 
ng mamamayan laban sa papet at 
pasistang rehimeng US-Duterte at 
sa kinakatawan nitong malakolonyal 
at malapyudal na. sistemang 
panlipunan sa Pilipinas para sa 
isang malaya at masaganang 
lipunan na may. sosyalistang 
perspektiba. 


3 KALATAS 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Ang mukha ng E-CLIP sa Rizal at Hilagang Quezon 


Pa sa mamamayan at paninira sa rebolusyonaryong kilusan -- ito ang tunay na mukha ng 
programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) ng rehimeng US-Duterte. 
Desperasyon ito ng rehimen upang palabasing “nagwawagi” ang kontra-rebolusyonaryong kampanya nito 
laban sa rebolusyonaryong armadong kilusan ng mamamayan. 


Malaking pasakit ang 
E-CLIP sa mamamayan habang 
pinagkakakitaan ito ng matataas na 
opisyal ng AFP, PNP at mga tiwaling 
burukrata. Ginagamit ng AFP-PNP 
ang pinalalabas na diumanong 
papalaking bilang ng mga sumuko 
para sa pagpapalaganap ng mga 
pekeng balita at disimpormasyon. 
Subalit pulos lamang mga 
pampakalma at: pakitang-taong 
proyekto at ayuda ang inihahain nito 
sa mamamayan at hindi kailanman 
seryosong nireresolba ang tunay 
na ugat ng kahirapan at armadong 
tunggalian sa bansa. Sa huli, walang 
ibang niloloko ang AFP at PNP kundi 
ang kani-kanilang mga sarili. 


Ang iba't ibang iskema sa ilalim ng 
E-CLIP 


Isang modus ng kampanyang 
E-CLIP ang maramihang 
pagpapatawag at papulong sa tabing 
ng kung anu-anong mga aktibidad. 
Sa. pagputok ng  pandemyang 
COVID-19 noong 2020, ipinatawag 
ng representante ng NTF-ELCAC ang 
mga residente sa isang komunidad 
sa Rizal para sa pagbabalot ng 


4 KALATAS 


mga relip subalit pagdating nila ay 
inimbestigahan sila at ipinailalim sa 
programang pagpapasuko. 


Ginamit naman ng 80th IBPA ang 
pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng 
Social Amelioration Program (SAP) 
sa Hilagang Quezon upang tipunin 
ang mga residente. Laking gulat 
na lamang ng mga lokal na sila ay 
kukuhanan ng litrato para palabasing 
suko matapos ipamahagi ang mga 
ayuda sa SAP. 


Ayon” kay Kardo, biktima 
ng maramihang pagpapasuko, 
ipinatawag sila sa kanilang barangay 
para sa pagkubra ng mga relief sa 
panahon ng pandemya at pagbaha. 
Subalit sa halip na dalhin sila sa 
barangay hall, dinala sila sa kampo 
ng militar. Mula sa kampo, isinakay 
pa sila patungong bayan sa mas 
malaking kampo. Nakita niyang 
maraming iba't ibang tao ang tinipon, 
mga katutubo, matatanda, babae at 
ang iba ay may dala pang mga bata. 
Tinakot sila ng sundalo at inutusang 
umaktong mga NPA na nagbalik- 
loob sa gubyerno.  Pinulong sila, 
nilitratuhan at pinapirma sa papel. 


Matapos nito, wala silang natanggap 
na pera, ni pagkain o pamasahe 
pabalik. 


Itinatago rin ng NTF-ELCAC ang 
programang pagpapasuko sa mga 
proyekto ng barangay. Kabilang sa 
mga biktima si Mang Aldo, isang 
magniniyog na kabilang sa mga lokal 
na pinatawag sa barangay hall para 
sumahod sa proyekto ng barangay. 
Gumastos siya ng pamasahe para 
makubra ang sahod subalit pagdating 
sa barangay hall, sundalo ang 
bumungad sa kanya at sa kanyang 
mga kasama. 


“Inabutan kami ng sobre. Akala 
ko nga pera, yun pala litrato ng mga 
NPA na parang wanted list ng pulis. 
Wala kaming napala, pinauwi na lang 
kami -- walang pera o kahit anumang 
goods. Lugi pa kami sa pamasahe,” 
kwento ni Mang Aldo. 


Pinagsasamantalahan din ng 
AFP ang kakulangan sa edukasyon 
ng mga pambansang minorya. 
Kwento ni Boyet, isang kabataang 
Dumagat, pinuntahan sila ng mga 
sundalo sa kanilang baryo at inalok 
ng pera kapalit ng ipapagawa sa 
kanila. Pinahawak sila ng sako na 
may sulat at kinuhanan ng litrato. 
Dahil hindi marunong bumasa at 
sumulat, hindi na nila naunawaan 
ang nakalagay sa sako at ngumiti na 
lamang nang piniktyuran. Matapos 
nito'y binayaran sila ng P2,000. 
Kinabukasan, nakita na lamang nila 
sa balita ang kanilang mga sarili 
bilang mga “sumukong NPA”. 


Si Gerald naman ay nagkakaingin 
lamang nang inaresto siya ng mga 
militar at dinala sa kampo kasama 
ang kanyang buong mag-anak. Ayon 
sa mga sundalo, itinuro na siya ng 
kanilang asset kaya “umamin” na 
siya. Walong buwan nilang ipiniit si 
Gerald. Ininteroga siya at binantaan 
ang buhay ng kanyang kapapanganak 
lamang na asawa para ipresyur 


ENERO 2021 


siyang pumayag sa kanilang gusto. 
Napilitan siyang sumuko bilang 
“rebel returnee” upang makabalik na 
sa kanyang lupa. 


Target rin ng E-CLIP ang mga 
lider at kasapi ng mga ligal na 
organisasyon, lalo yaong mga 
tumututol sa mga proyekto ng 
reaksyunaryong gubyerno. Si Janggo 
ay chieftain ng kanilang tribo at 
aktibong lumalaban sa mapanirang 
proyektong dam sa kanilang lugar. 
Biktima na siya at ang asawa niyang 
si Mylene ng naunang programang 
CLIP noon pang 2015. Ayon sa mag- 
asawa, pinasuko ulit sila ng AFP at 
dinala sa kampo. Iprinisenta sila 
sa media sa pamamagitan ng isang 
presscon bilang mga supporter ng 
NPA. 


Ayon kay Janggo, “Mayroon doon 
batang-bata pa, pinagsalita na NPA 
daw siya. Yung iba naman uugud- 


ugod na, sa unang tingin pa lang, 
alam mo nang hindi makakapagdala 
ng baril at mabibigat na dalahin sa 
bundok.” 


Malaking pondo at kikbak ng AFP- 
PNP 


Malaking bahagi ng pondo ng 
rehimeng US-Duterte ay inilaan sa 
kanyang 7s3kontra-rebolusyonaryong 
gera. May inilaang P16.4 bilyon ang 
rehimen para sa anti-insurgency 
habang P9.5 bilyon naman para sa 
confidential and intelligence funds. 
Ang mga pondong ito ay hawak ng 
NTF-ELCAC at ni Duterte mismo. 


Ayon sa reaksyunaryong 
gubyerno, aabot ng  P65,000- 
P70,000 ang matatanggap ng bawat 
rebel returnee kaya malaking pondo 
ang inilalaan nila sa E-CLIP. Kabilang 
pa rito ang mga pangakong pondo 
para sa kabuhayan at pabahay. Sa 


kwentada, aabot sa P31 milyon 
ang nakulimbat ng AFP-PNP sa 445 
biktima ng pagpapasuko sa Timog 
Katagalugan noong 2020. 


Sa salaysay ng mga biktima, 
ang natatanggap lamang nila ay 
P2,000, ilang kilong bigas, ilang lata 
ng sardinas at noodles matapos 
pasukuin. Ang iba ay walang 
natanggap at gumastos pa sa 
pamasahe katulad ni Mang Aldo. 
Sa Quezon, inireklamo ng mga lokal 
ang panggagantso ng AFP sa kanila 
matapos silang pangakuan ng pera 
kapalit ng pekeng pagsuko. 


Mamamayan ang saksi at biktima 
ng kahungkagan at kasinungalingan 
ng programang E-CLIP. Lantad 
na ang kabulukan ng AFP-PNP 
sa mamamayan at higit silang 
kinamumuhian sa samu't saring 
saywar at pasakit na dulot nila sa 
bayan. 8 


BALITANG TO 


Cas 


bo a 


[ 


Ipinamalas ng 
Melito Glor Command (MGC) - 
BHB TK ang opensibang postura sa 
matagumpay na paglulunsad ng mga 
taktikal na opensiba at aktibong 
pagdedepensa laban sa mga pwersa 
ng AFP-PNP ngayong Enero. 


Nagtamo ang mga tropa ng AFP- 
PNP ng apat na patay, hindi mabilang 
na sugatan at malubhang kahihiyan 
sa walong labanang naganap sa 
unang buwan ng 2021. Lima sa 
mga labanang ito ay mga taktikal na 
opensibang naganap sa Mindoro, 
Rizal at Quezon. 


Kabilang sa matutunog na TO 
ang isinagawang dagliang aksyon 
ng Lucio de Guzman Command 
(LAGC) - BHB Mindoro laban sa 
s70i Black Hawk helicopter ng 
SOLCOM noong Fnero 9 sa Barangay 
Monte Claro, San Jose, Occidental 
Mindoro. Sinalubong ng mga putok 
ng Hukbong Bayan ang papalapag 
na helikopter na napilitang tumalilis 
papalayo. Itinaon ang TO sa araw 
ng presentasyon ng mga pekeng 


ENERO 2021 


surrenderee na dinaluhan mismo 
ni NTF-ELCAC Spokesperson at 
SOLCOM Chief Antonio Parlade. 
Naunsyami ang nasabing programa 
dahil sa TO at napilitan ang mga 
opisyal ng AFP at kinatawan ng LGU 
na malayong maglakad pauwi imbes 
na sumakay ng helicopter. 


Sa probinsya ng Rizal pumutok 
ang magkasunod na TO ng BHB TK 
sa pagbubukas ng taon. Dalawang 
beses na inambus ng Narciso 
Antazo Aramil Command - BHB Rizal 
ang isang platun ng pinagsamang 
tropa ng 80th IBPA at PNP-Rizal sa 
Sityo Dapis, Brgy. Puray, Rodriguez 
noong Enero 4. |sa ang patay 
at marami ang sugatan sa mga 
pasista. Nagsisilbing pwersang 
pangseguridad ang nasabing tropa 
sa konstruksyon ng proyektong 
Wawa-Violago Dam. Tugon din 
ang opensiba para parusahan ang 
mga pasista at bigyan ng hustisya 
ang karumal-dumal na masaker 
sa limang sibilyan sa Baras noong 
Disyembre 17, 2020. 


ks Opensibang postura ng BHB-TK ngayong Enero, 
bumigwas sa pasistang AFP-PNP 


Tagumpay rin ang ambus ng 
Apolonio. Mendoza.” Command- 
BHB Quezon sa tropa ng 85th IB na 
lulan ng dalawang Hummer truck 
sa Barangay dela Paz, Buenavista 
noong Enero 23. Pinahinto ng putok 
ng mga Pulang mandirigma ang isang 
trak na nagresulta sa isang patay at 
hindi mabilang na sugatang sundalo. 
Punitibong aksyon ito ng AMC sa 
tuluy-tuloy na panghahalihaw ng 
201st Brigade sa Timog Quezon 
Bondoc Peninsula na dahilan para 
hindi. makapaghanapbuhay ang 
masang magsasaka sa apektadong 
mga baryo. 


Ipinamalas naman ang mataas na 
diwang mapanlaban ng BHB sa 
aktibong pagdepensa ng isang tim 
ng LdGC laban sa 4th IB noong 
Enero 26. Kagyat na naputukan ng 
tim ng BHB ang yunit ng 4th IB na 
nakaengkwentro nito sa Barangay 
Happy Valley, Roxas, Oriental 
Mindoro. Sugatan ang dalawang 
sundalo habang walang kaswalti sa 
panig ng BHB. 


5 KALATAS 


LATHALAIN 


Pahirap na blended/distance learning sa kanayunan 


atinding pasakit sa mga estudyante ang iskemang blended/distance learning ng rehimeng US-Duterte. 
Imbes na makapagpatuloy ng edukasyon sa panahon ng pandemya, pinagdusa nito ang mga kabataan 
dahil sa kawalang kahandaan at kakulangan ng mga kagamitan sa pag-aaral. 


Itinuloy pa rin ng rehimen 
ang iskemang ito sa kabila ng 3 
sa bawat 5 pamilya sa bansa ang 
walang akses sa internet. Taliwas 
ito sa ipinagyayabang ng mga 
kumpanyang telekomunikasyon na 
halos lahat na ng sulok ng bansa 
ay nakakatamasa ng 4G internet 
speed. Pinasusubalian ito ng mga 
magsasaka sa kanayunan ng Timog 
Katagalugan. 


Ayon kay Tatay Dennis, bumili 
siya ng cellphone sa bayan subalit 
tila pambayan lang ang signal ng 
cellphone. Hirap naitong makasagap 
ng signal sa bukid. Obligado siyang 
palusungin ang kanyang anak para 
makapag-aral. Dagdag gastos pa ito 
sa konsumo dahil mas mahal ang 
bilihin sa bayan. 


Ang mga liblib na bahagi ng 
kanayunan ay wala ring kuryente. 
Batay sa pag-aaral, 30 milyong 
pamilya ang walang akses sa 
kuryente. 


“Nakikicharge lang kami sa 
kapitbahay,” kwento ni Nanay Sally. 
“Pupunta pa ang anak ko sa kabilang 
bundok para makicharge sa kumare 
ko. Kapag walang kuryente, e di 
wala siyang pasok. Tulong muna 
siya sa amin sa kaingin.” 


Problema rin ng mga kabataan 
ang kakulangan sa gadgets, na 
rekisitos para sa bagong paraan 
ng pag-aaral. May magkakapatid 
na naghahati-hati sa isang 
gadget para makapag-aral. 
Inirereklamo rin ng “mga 
magulang na hirap silang 
turuan ang mga anak sa 


modular class. dahil sa 
kasalatan ng kaalaman. 
“Hindi naman kami 


nakapagtapos ng 

aaral, kaya sinisikap 
naming ang mga anak 
namin ay patapusin. 
Kaso kung kami rin 


pag- 


6 KALATAS 


ang magtuturo sa kanila, ay hirap 
talaga,” daing ni Nanay Olive. 


Ito ang kalagayang dinatnan 
ng mga yunit ng BHB sa ilang 
komunidad sa rehiyon. Kaya 
kasabay ng paglulunsad ng gawaing 
propaganda, produksyon at medikal, 
tumuwang din sila sa pag-aaral ng 
mga estudyante sa kanayunan. 


Tinutulungan nila ang mga 
estudyante na sagutin ang kanilang 
mga modules. Tinuturuan din 
ng BHB ang mga estudyante at 
kanilang magulang kung paano 
gumamit ng cellphone at internet. 
Nagbigay rin ng payo ang BHB 
upang makatamasa ang masang 
magsasaka ng kuryente sa mga liblib 
na bahagi ng kanayunan kagaya ng 
pagmamaksimisa sa renewable 
energy gaya ng solar energy. 


Samantala, ang ibang mga 
estudyanteng hindi makapag-enrol 
ay pumapasok sa klase na Literasiya 
at Numerasiya ng BHB. Dito sa 
kanayunan, face-to-face ang klase 
nang 7 7may : pagsasaalang-alang 
sa pagtupad sa health protocols 
para maiwasan ang paglaganap ng 
COVID-19. 


Higit na napalapit ang mga yunit 
ng BHB sa masa sa kanayunan. 


Bahagi na ng arawang gawain ng 
yunit ng BHB sa rehiyon ang paglaan 
ng panahon para sa pagtuturo sa 
mga kabataan. Naging daan din 
ito upang mabigyan nang mas 
maluwag na panahon ang kanilang 
mga magulang para sa pagtupad ng 
iba pang gawain sa rebolusyon. 


Sa kabilang banda, higit na 
pinapatunayan ng ganitong 
sitwasyon sa kanayunan ang 
kapalpakan ng 5 solusyon ng 
rehimeng US-Duterte sa hinaing ng 
mamamayan, lalo ng mga kabataan, 
na ipagkaloob ang edukasyon 
sa. panahon ng. - pandemya. 
Nananatiling marami pa ring mga 
kabataan ang hindi nakapag- 
aral -- umabot sa 7 milyong bata 
at kabataan ang hindi nakapag- 
enrol noong 2020. Mas marami 
ring. kabataan sa kanayunan 
ang napilitang huminto dahil sa 
kakulangan ng mga kagamitang 
rekisitos sa blended/distance 
learning. Ang iba ay nagtrabaho na 
lamang upang makatulong sa pang- 
araw-araw na pangangailangan ng 
kanilang pamilya. 


Malinaw ang kapabayaan at 
kainutilan ng rehimeng US-Duterte 
sa pagtugon sa mga hinaing ng 
mamamayang Pilipino sa gitna ng 
pandemyang COVID-19. Walang 
maayos na programa ang rehimen 
para ipagkaloob ang serbisyong 
pangkalusugan, bagkus mga 
pantapal na solusyon lamang upang 
apulahin ang nagngangalit na 

damdamin ng mamamayan. 


Kabaligtaran ito sa 
ipinapatupad na programa 
ng rebolusyonaryong kilusan 
sa mga nasasaklaw nito. 
Bilang 58 8srebolusyonaryong 
gubyerno, ipinagkakaloob 
nito ang mga serbisyong 
panlipunan sa mamamayan 
habang isinusulong ang 
digmang bayan. 


ENERO 2021 


BALITA 


Isang taon matapos ang pagsabog ng Bulkan Taal 
Pagbangon ng kabuhayan, panirikan, sapat na ayuda, hindi pa 


nakakamit ng mga biktima 


Kun ng plano at tahasang pagpapabaya ang 
itinugon ng rehimeng US-Duterte sa hinaing 
ng mamamayang biktima ng sakunang pagsabog 
ng Bulkan Taal noong Enero 2020. Matapos ang 
isang taon, daang pamilya pa rin ang nakatira sa 
mga evacuation center at nakadapa ang kabuhayan 
bunsod ng pagkasira ng mga bangka, sakahan at 
dagok sa lokal na industriya ng turismo. 


Sa Talisay, may 126 pamilyang nananatili sa 
Tumaway Senior High School noong Disyembre. 
Ginagamit ng 50 pamilyang bakwit ang hindi pa 
tapos na gusali sa eskwelahan. Mayroon namang 
40 pamilya sa evacuation center sa Aya Elementary 
School. 


Marami sa mga pamilyang bakwit ay dating 
nakatira sa mga komunidad sa tabing-lawa sa Talisay, 
Agoncillo at Pulo, ang tawag ng mga lokal sa mismong 
isla ng Bulkan Taal. Sa bayan ng Agoncillo, 1,500 
bahay ang ganap na sinira ng sakuna habang higit 
3,000 ang napinsala. 


Pinangakuan ang mga biktima ng sakuna ng 
relokasyon at pabahay subalit batbat ng problema 
ang plano ng reaksyunaryong gubyerno hinggil dito. 
Ang itinurong relokasyon sa bayan ng Ibaan ay malayo 
sa kanilang pinanggalingan at pook-kabuhayan. 
Naglaho rin ang pangakong pabahay noong manalasa 
ang pandemyang COVID-19 sa bansa. 


Dagdag pangamba sa katiyakan ng panirikan ang 
pagbabago sa pisikal na kalagayan ng mga lugar sa 
tabing-lawa at karatig-bayan bunsod ng pagsabog ng 
bulkan. Kinain ng lawa ang ilang bahagi ng pampang 
at nagkaroon ng mga biyak sa lupa sa bayan ng 
Agoncillo. Pinapasok ng tubig mula sa lawa ang mga 
baryo nito. 


Pahirap na blended/distance learning...mula sa pahina 6 


Sang-ayon sa programa ng Partido sa demokratikong 
rebolusyong bayan, nilulutas ng rebolusyonaryong 
kilusan ang problema ng mamamayan sa ekonomya, 
edukasyon, kultura, kalusugan at iba pa. Sa abot ng 
makakaya, ipinagkakaloob ng gubyernong bayan ang 
mga serbisyong ito nang libre sa higit na nangangailangan. 
Pinauunlad at nililinang ng kilusan ang sama-samang 
pagtutulungan at pagdadamayan para maibsan ang 
paghihirap at maisulong ang panlahatang kagalingan ng 
batayang masa. Ang paglutas sa mga problema ng 
mamamayan ang dahilan kung bakit taos-pusong 
sinusuportahan ng sambayanan ang rebolusyon at 
lumalahok sa armadong pakikibaka. 


ENERO 2021 


Mga bakwit ng Taal noong Enero 2020. 
Litrato ni Charles Salazar mula sa Rappler. 


Lumala rin ang pagbaha sa Agoncillo sa pagtama ng 
bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Ayon sa pag-aaral 
ng munisipyo, hindi na masipsip ng lupa ang tubig 
gaya ng dati dahil natabunan ito ng makapal na abo at 
lahar. Tiyak na ang pagbaha basta't mayroong bagyo 
o malakas na pag-ulan, kwento ng mga residente. 


Pinalalang kalagayan dulot ng pandemya 


Malaking kawalan sa kabuhayan ang dinanas ng 
mga biktima ng sakuna. Nasira ang bangka ng mga 
mangingisda at nawasak ng lahar ang mga sakahan. 
Pati ang pinagkukunan ng dagdag na kita gaya ng 
pamumulot ng basura sa pampang ay hindi na posible 
dahil sa pagbabawal na lumapit sa lawa. 


Dahil gipit, nagtitiyaga ang mga residente sa 
pagpapaupa sa konstruksyon, pagpuputol ng damo at 
pagtitinda. Maliit ang kinikita rito kumpara sa dating 
P500 - P2,000 na pwedeng kitain ng isang tour guide 
bago ang Enero 2020. 


7 KALATAS 


alupitan at 


sakahan. 


Noong Enero 6, sinugod at 
binantaan ng goons ng Seraph 
Security Agency ang mga magsasaka 
sa Sitio Buntog. Hinalughog nila 
at sinira ang dalawang bahay na 
pagmamay-ari at tinitirhan ng 
pamilya nina Mario Mangubat at 
Freddie Cacao. Pinadapa ng goons 
si Mangubat at kanyang kapatid saka 
tinutukan ng baril habang ginigiba 
ang dingding ng kanilang bahay. 


Tinawag ng mga magsasaka 
na “makahayop” ang 5 8spagwasak 
sa kanilang ari-arian. Ayon kay 


Mangubat, na-trauma ang kanyang 
9-taong gulang na anak dahil sa 
insidente. Nasa loob ng bahay ang 
mga paslit na anak nina Mangubat at 
Cacao nang dumating ang goons ng 
ahensya bandang alas-tres ng hapon 
para isagawa ang pagpapalayas. 


Nasundan ang karahasang ito ng 
panununog at sapilitang pagsasara 
ng mga bahay, pambubugbog, at 
panghaharas sa mga magsasaka. 
Mula Enero 17, walong bahay na sa 
Sitio Buntog ang sinarhan ng mga 


karahasan ang 

mangangamkam ng lupa na pamilyang Yulo at Ayala 
sa sunud-sunod na insidente ng pagsupil sa karapatan ng 
mga nakikibakang magsasaka ng Hacienda Yulo nitong 
Enero. Ginamit nila ang maton na Seraph Security Agency 
upang gipitin at marahas na palayasin ang mga residente 
ng Sitio Buntog, Barangay Canlubang, Calamba, Laguna 
na tutol sa kumbersyon ng kanilang lupang panirikan at 


BANTAY KARAPATAN 


Mga Yulo at Ayala, pasimuno ng pandarahas sa mga 
. magsasaka ng Hacienda Yulo 


pinakawalan ng 


bayarang B8B8Bmgwardya. 
Patuloy ring pinag- 
iinitan sina Mangubat 
at. Cacao. kaya't 
sinunog ang kanilang mga bahay 
noong Enero 23. Pinakahuling 
inulat ang pambubugbog sa anim 
na magsasaka na damay ang isang 
menor de edad nitong Enero 26. 


Dagdag pa, pinigilan at hinarang 
ng mga tauhan ng ahensya ang 
ayuda para sa mga magsasaka mula 
sa mga pribadong organisasyon at 
panggitnang pwersa. 


Matagal nang inaagaw ng San 
Cristobal Realty ng mga Yulo at Ayala 
Land ang lupa ng mga magsasaka 
sa Sitio Buntog. Nagsimula ang 
bantang pagpapalayas noon 
pang 2010 para isakatuparan 
ang pagpapalit-gamit ng lupa ng 
asyenda mula agrikultural tungong 
residensyal. Mahigpit itong 
tinututulan ng mga residente na 
salinlahi ng mga unang pamilyang 
nagbungkal at tumira doon sapul pa 
1911. 


Isang taon matapos ang pagsabog ng Bulkan Taal...mula sa pahina 7 


Lalong sumidhi ang kalagayan 
ng kanilang kabuhayan sa pagputok 
ng krisis sa COVID-19. Hindi na 
makalabas ang mga bakwit para 
magpaupa o magtinda. Hindi rin 
sapat ang ayuda ng gubyerno. 
Gutom ang kanilang hinarap 
habang nakikihamok sa mahirap 
na kalagayan sa mga evacuation 
center. 


Nasagkaan ng militaristang 
lockdown ng rehimeng Duterte 


8 KALATAS 


ang pag-aabot ng tulong at 
pagkain sa mga bayang nauna 
nang sinalanta ng pagsabog ng 
bulkan. Sa unang mga buwan 
ng COVID-19, pinagkasya ng mga 
bakwit ang natirang pagkain at 
ayuda mula sa dating ibinigay 
ng mga NGO at iba pang grupo. 
Ngunit sa pagtagal ng pandemya, 
nahirapan na sila sa pagkain 
lalupa't hindi pinapayagan ang 
pagbibiyahe at pagtatrabaho. 


Isa sa mga sinunog na bahay. Litrato 
mula sa Defend Yulo Farmers. 


Tumindi muli ang panggigipit 
at karahasan ng mga Yulo at Ayala 
sa mga taga-Sityo Buntog simula 
noong 2020 habang kinakaharap 
ng buong bayan ang pandemyang 
COVID-19. Tampok dito ang tangkang 
pagpapalayas ng mga gwardya ng 
Seraph Security noong Agosto 2020 
na binigo ng sama-samang pagkilos 
ng mga residente. 


Wala ni anumang reaksyon o 
tulong ang lokal na gubyerno at ang 
mga pulis sa nagaganap sa karahasan 
sa Hacienda Yulo. Nauna nang 
nanawagan ang mga magsasaka kina 
Mayor  Chipeco ng Calamba, 
Gubernador Hernandez ng Laguna at 
maging sa Commission on Human 
Rights na mamagitan upang matigil 
ang pandarahas sa kanila. 


Ikinakatakot din ng “mga 
bakwit na magkahawahan ng 
virus dahil sa gipit na kalagayan 
sa. mga evacuation center. 
Walang programa para sa mass 
testing at iba pang serbisyong 
pangkalusugan para matiyak 
ang kanilang kaligtasan mula sa 
sakit. Isa ang Batangas sa may 
pinakamaraming bilang ng kaso 
ng impeksyon sa COVID-19 sa 
rehiyong TK. [8 


ENERO 2021 


TUGEN 


NI PATNUBAY DE GUIA 


ang CPP-NPA? 


Bakit hindi maaaring ituring na terorista 


J paa na isang kilusang rebolusyonaryo ang CPP-NPA na naghahangad ng radikal na panlipunang 
pagbabago sa malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan sa Pilipinas. 


Nais menosin ng mga 
reaksyunaryo ang katayuan ng CPP- 
NPA bilang mga rebolusyonaryong 
organisasyon na nagsusulong ng 
panlipunang pagbabago sa bansa at 
naghahapag ng rebolusyonaryong 
alternatibo sa papet na malakolonyal 
at malapyudal na rehimen sa 
Pilipinas. Pakana ng mga lokal na 
nagsasamantala't naghaharing 
uri, kasabwat ang kanilang among 
imperyalista, na paratangan at 
ituring na mga “terorista” ang 
CPP-NPA upang pagkaitan ito ng 
pagkilala bilang isang lehitimong 
pwersang nakikidigma na may 
kumprehensibong pulitikal, 
ekonomiko at panlipunang 
programa para sa itatatag na 
bagong 5 panlipunang kaayusan. 
Nasa likod nito na pangalagaan 
at ipagtanggol ang interes ng 
magkasamang makauring paghahari 
ng imperyalismong US at mga 
lokal na naghaharing malalaking 
kumprador, panginoong maylupa at 
burukratang kapitalista. 


Subalit sa likod ng mga retoriko 
ng paninira at teroristang bansag 
ng rehimen at mga sagad-saring 
anti-komunista sa NTF-ELCAC 
at AFP-PNP, hindi sinasadyang 
pinatotohanan at kinikilala nito ang 
CPP-NPA bilang isang lehitimong 
pwersang belligerent o nakikidigma 
laban sa mapaniil na naghaharing 
rehimen sa Pilipinas. Sa tuwing 
sinisiraan. nito. ang 7583CPP-NPA 
bilang terorista at sinusukat ang 
diumanong “teroristang” aktibidad 
nito bilang paglabag sa International 
Humanitarian Law (IHL) ng United 
Nations Geneva Conventions at 
sa Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and 
International Humanitarian Law 
(CARHRIHL), higit lalong lumilinaw 
ang rebolusyonaryong katangian 
nito. Kung bakit ay dahil wala ni 


ENERO 2021 


isa mang teroristang organisasyon 
ang kumikilala sa mga pamantayan 
ng UN Geneva Conventions sa 
makataong batas na sumasaklaw sa 
digmaan at gera sibil. 


Sa pagkilala at pag-alinsunod ng 
CPP-NPA-NDFP sa 1977 Protocol | at 
Il ng 1949 Geneva Convention at sa 
iba pang internasyunal na tuntunin 
na nagbibigay ng proteksyon 
sa mga sibilyan at di kalahok sa 
digmaan gayundin sa makataong 
pagtrato sa mga kombatant na 


“Simula't sapul, 
itinatakwil at 
kinukondena ng 
CPP-NPA ang 
anumang uri ng 


karahasan at 
terorismo laban sa 
mga inosenteng 
sibilyan at 
mga nyutral na 
organisasyon.” 


nasugatan at nabihag sa labanan, 
antemanong pinabubulaanan na 
kaagad ang “teroristang” bansag ng 
reaksyunaryong rehimeng Duterte 
at mga anti-komunistang kapural na 
nasa mersenaryong NTF-ELCAC at 
AFP-PNP. 


Desperado na ang pasistang 
rehimeng US-Duterte sa 
paghahagilap ng mga paninirang 
ipupukol sa. rebolusyonaryong 
kilusan upang sirain ang magandang 
reputasyon at prestihiyo. na 
tinatamasa ng CPP-NPA at iba 
pang rebolusyonaryong pwersa sa 
bansa mula sa malawak na masa ng 


sambayanang Pilipino. Nais ilarawan 
ni Duterte sa publiko ang CPP-NPA 
bilang “mga terorista” sa imbing 
layuning linlangin ang mamamayan 
at kabigin ang kanilang suporta sa 
panig ng kontra-rebolusyonaryong 
digma na Joint Campaign Plan - 
Kapatanagan (JCP-Kapanatagan) 
batay sa bangkaroteng estratehiya 
na whole-of-nation approach to end 
local communist armed conflict na 
ipinatutupad ng kanyang pasistang 
rehimen. 


Hibang at nag-iilusyon ang 
pasistang rehimeng Duterte na 
kaya nitong gibain o makalikha 
man lamang ng lamat sa umiiral 
na bakal na relasyon sa pagitan ng 
CPP-NPA at malawak na masa ng 
sambayanan na nabuo at napatatag 
sa mahigit na limang dekadang 
buhay at kamatayang pakikibaka 
sa pagsusulong ng Demokratikong 
Rebolusyon ng Bayan (DRB) laban 
sa imperyalismo, pyudalismo at 
burukrata-kapitalismo. Tulad ng 
nangyari sa mga nakaraang rehimen, 
tiyak na hahantong din sa kabiguan 
ang layunin ni Duterte na mawasak 
ang CPP-NPA-NDFP sa nakatakdang 
pagtatapos ng kanyang termino sa 
Hunyo 30, 2022. 


Rebolusyonaryo ang CPP-NPA 
at hindi maaaring ituring na mga 
“terorista”. 


Simula't sapul, itinatakwil at 
kinukondena ng “CPP-NPA ang 
anumang uri ng karahasan at 
terorismo laban sa mga inosenteng 
sibilyan, sa “mga  nyutral na 
organisasyon tulad ng Red Cross 
at Red Crescent, mga grupo, 
organisasyon at institusyon na 
walang kaugnayan at hindi kalahok 
sa nagaganap na armadong 
tungalian sa bansa. Sa maraming 
pagkakataon, ipinapahayag din ng 
CPP ang mariin nitong pagkundena 


9 KALATAS 


sa anumang uri ng mga karahasan at 
terorismo na pinatutupad ng mga 
imperyalistang kapangyarihan laban 
sa mga api't pinagsasamantalahang 
mamamayan sa daigdig.9B sa 
pamamagitan ng “mga papet na 
naghaharing rehimen. 


Tunay na mga rebolusyonaryo 
ang CPP-NPA at walang bahid ng 
katotohanan para ituring silang 
mga”terorista”. 


Nang itatag ang CPP at buuin 
nito ang NPA sa ilalim ng kanyang 
absolutong pamumuno, konsistente 
at istrikto nitong itinaguyod ang 
mga alintunin sa digma, bilang 
lehitimong pwersang nakikidigma 
o belligerent force, ng Geneva 
Conventions of 1949 at ang kasunod 
nitong Protocols 1 at 2 ng 1977. Ang 
Saligang Alituntunin ng NPA at ang 
pamosong 3 Pangunahing Tuntunin 
sa Disiplina at 8 Puntong Bagay 
na Dapat Tandaan o Tres-Otso ay 
mga alintuntunin para pangalagaan 
at ipagtanggol ang interes ng 
mamamayan. Binalangkas ng CPP 
ang mga tuntuning ito para gabayan 
ang NPA sa istriktong pagtupad nito 
sa internasyunal na batas ng digma 
at sa pangkalahatang tungkulin na 
wasakin ang armadong aparato 
ng reaksyunaryong estado para 
kamtin ang pambansang kalayaan 
at demokrasya alinsunod sa mga 
umiiral na internasyunal na batas 
sa digma at internasyunal na 
makataong batas. 


Sa anumang panahon, mahigpit 
na 'isinasaalang-alang ng NPA 
ang buhay at kaligtasan ng mga 
sibilyan, kabilang ang kanilang 
mga ari-arian, sa mga inilulunsad 
nitong mga taktikal na opensiba at 
maging sa panahon na nahaharap 
ito sa mga depensibang labanan. 
Ang pangangalaga at kaligtasan ng 
buhay ng mga sibilyan ang laging 
nasa prayoridad na tinitiyak ng mga 
yunit ng NPA habang magiting itong 
nagtatanggol ng sarili mula sa mga 
pag-atake at opensibang militar 
ng AFP at PNP. Sa kabilang banda, 
kung nakagawa man ang NPA ng 
di inaasahang mga pagkakamali 
(na maituturing na aksidente o 
hindi sinasadya) sa panahon ng 


10 KALATAS 


mga isinasagawa nitong taktikal 
na opensiba kung saan may mga 
nadadamay na sibilyan at ari-arian, 
agaran itong humihingi ng dispensa, 
nagpupuna sa sarili at nangangakong 
iimbestigahan at papanagutin ang 
yunit o mga indibidwal na nakagawa 
ng kahinaan at kalabisan. 8 May 
katumbas na halaga na itinatakda 
ang CPP-NPA bilang kabayaran sa 
naging pinsala (danyos perwisyo) 
resulta ng mga di inaasahang 
pagkakamali o aksidente na nagawa 
ng yunit. Hindi katulad sa AFP at 
PNP, kailanman ay hindi tinakasan 
ng NPA ang kanilang obligasyon 
sa ilang sibilyan na nagtamo ng 
pinsala bunga ng aksidente at 
di sinasadyang pagkakamali ng 
isang partikular na yunit ng NPA. 
Humahanap at gumagawa ng lahat 
na paraan ang NPA para maiparating 
ang kaukulang bayad-pinsala nito sa 
mga sibilyang nadamay. 


Hindi maaaring ituring na 
“terorista” ang CPP-NPA dahil 
tinataglay nito ang katayuan bilang 
rebolusyonaryong organisasyon na 
nagsusulong ng makatarungang 
digma laban sa pagsasamantala, 
pang-aapi at tiranya sa bansa. 


Ang malawak at malalim na 
suporta na tinatamasa ng CPP-NPA 
mula sa mamamayang Pilipino sa 
loob ng mahigit sa limang dekada 


ang pangunahing batayan at 
patunay sa pagiging rebolusyonaryo 
nito sa kaibuturan. Itinataguyod 
at ipinaglalaban ng CPP-NPA ang 
pambansa demokratikong mithiin 
at interes ng sambayanang Pilipino, 
lalo na ng uring anakpawis. Ang 
mga adhikain para sa pambansang 
demokrasya. ay nilalaman ng 
Programa para sa Demokratikong 
Rebolusyon ng Bayan ng CPP at 


ipinapatupad sa mga larangang 
gerilya sa bansa. Kinikilala ng 
maraming bansa ang CPP-NPA 


bilang rebolusyonaryong pwersa 
sa Pilipinas na nagsusulong ng 
digmang mapagpalaya laban sa 
imperyalismo at lokal na reaksyon. 
Maraming “mga kilusang anti- 
imperyalismo sa iba't ibang panig 
ng daigdig at mga kilusan para 
sa pambansang pagpapalaya, 
na. binubuo ng mga.” @api't 
pinagsasamantalahang mamamayan 


sa daigdig, ang kumikilala 
at sumusuporta sa pagiging 
makatarungan ng. rebolusyong 
Pilipino “para sa pambansang 


kalayaan at demokrasya. 8 Inaani 
ng CPP ang mataas na respeto 
at prestihiyo mula sa mga 
api. at:5 pinagsasamantalahang 
mamamayan ng daigdig sa natatamo 
nitong mga tagumpay sa pamumuno 
sa rebolusyong Pilipino. 


Rebolusyonaryo at hindi 
maaaring ituring na terorista ang 
CPP-NPA dahil sa mahigpit nitong 
itinataguyod ang mga umiiral na 
IHL at iba pang internasyunal na 
makataong batas sa digma ng 
UN. Sa pamamagitan ng National 


NDFP, bilang pampulitikang 
otoridad na kumakatawan 
sa sambayanang Pilipino at 


organisadong pampulitikang 

pwersa. na nagsusulong ng 

rebolusyonaryong armadong 

pakikibaka para sa pambansang 

pagpapalaya ay nagdeklara noong 

July 1996 ng Undertaking to Apply 
the Geneva Conventions of 1949 
and the 1977 Protocol I. 


Ang paglagda ng dating pangulong 
Fidel V. Ramos sa makasaysayang 
The Hague Joint Declaration noong 
September 1992, na resulta ng 
usapang pangkapayapaan sa pagitan 


ENERO 2021 


ng Government of the Republic 
of the Philippines (GRP) at NDFP 
ay pormal na pagkilala ng GRP sa 
NDFP (kung saan kabilang ang CPP- 
NPA at iba pang rebolusyonaryong 
organisasyon sa bansa) bilang mga 
pwersang nakikidigma (belligerent 
force) at rebolusyonaryo. Sinundan 
pa ito ng pagpirma ni dating 
pangulong Joseph Estrada sa 
CARHRIHL noong 1998, ang una sa 
apat na substantibong adyenda sa 
usapang pangkapayapaan na laman 
ng The Hague Joint Declaration. 


Kung tutuusin, ang AFP-PNP at 
amo nilang pasistang rehimeng 
US-Duterte ang maituturing na 
terorista na dapat papanagutin 
ng taumbayan dahil sa nagawa 
nilang malawakan, sistematiko at 
karumal-dumal na mga krimen 
sa sangkatauhan (crime against 


humanity) tulad na lang sa mahigit 
sa 30,000 mga pinaghihinalaang 
adik at tulak na pinaslang sa ilalim 
ng madugong kampanya kontra 
iligal na droga. Ang mahigit sa 350 
na biktima ng extrajudicial killings 
(EJKs) na isinagawa ng AFP, PNP at 
death squads ni Duterte sa hanay 
ng mga progresibong organisasyon, 
aktibista, mga tagapagtanggol ng 
karapatang pantao, dyornalista, 
human rights lawyers at iba pang 
kritiko ng gubyerno ay patunay na 
walang kinikilala at sinusunod na 
proseso ng batas ang rehimeng 
Duterte. Hindi na rin mabilang 
ang mga paglabag ng rehimeng 
Duterte sa karapatang pantao ng 
mamamayang Pilipino, sa IHL at 
CARHRIHL dahil sa maraming kaso ng 
pagpaslang nito sa walang kalaban- 
labang mga sibilyan kabilang ang 


mga hors de combat sa hanay ng 
rebolusyonaryong kilusan. Mga 
terorista lamang na halang ang mga 
bituka, walang konsensya at walang 
pakundangan kung pumatay ang 
makagagawa nito. 


Si Duterte ang numero unong 
terorista sa bansa dahil 
iniengganyo nito ang AFP at PNP 
bilang Bs kanilang 787scommander-in- 
chief na pumatay ng mgainosenteng 
sibilyan. Tahasang inaatasan niya 
ang AFP at PNP na ipatupad ang 
maruming kontra- 
rebolusyonaryong gera laban sa 
CPP-NPA-NDFP at mamamayan na 
may impyunidad, hindi kumikilala 
at sumusunod sa mga proseso at 
alituntunin ng mga batas sa 
Pilipinas at internasyunal na mga 
kasunduan sa digmaan at armadong 
tunggalian. 


LATHALAIN 


RCSPO sa mga komunidad ng maralita sa Rizal 


|? ang Rizal sa mga lalawigan sa Timog Katagalugan kung saan nakakonsentra ang malaking bilang ng 
proyektong pabahay o low-cost housing ng reaksyunaryong gobyerno. Tahanan ito ng malaking populasyon 
ng mga maralitang lungsod na nagmula kalakhan sa Metro Manila. Dinaranas nila ang matinding kahirapan 
bunga ng kawalan ng libreng serbisyong panlipunan at disenteng hanapbuhay. Masahol pa, hindi libre 
ang mga bahay na kadalasa'y yari lamang sa substandard, marurupok na mga materyales at kulang pa sa 
pagkakayari dahil sa patung-patong na korapsyon. Bunga nito, namumulat ang mga maralitang lungsod at 
kumikilos para igiit at ipaglaban ang kanilang kagalingan at karapatan sa disenteng buhay. 


Nang pumutok ang okupasyon 
ng mga maralitang lungsod sa mga 
nabubulok at pinabayaang pabahay 
ng reaksyunaryong gobyerno 
noong 2016, ipinamalas nila ang 
gahiganteng lakas para angkinin ang 
dapat ay matagal nang ipinagkaloob 
sa kanila -- ang magkaroon ng 
sariling tahanan. Subalit walang 
ibang tugon ang rehimeng US- 
Duterte kundi ang pagbabanta at 
karahasan. 


Simula 2019, naging target ang 
mga komunidad na ito ng retooled 
community support program 
operations (RCSPO) ng 2nd ID at PNP 
Rizal na layong supilin ang lumalakas 
na paglaban ng mamamayan sa mga 
sentrong bayan at kalunsuran. 


Sa. balangkas.” 5ng.  RCSPO, 
ipinatupad ang malawakang 


ENERO 2021 


profiling sa mga komunidad kahit pa 
may census na ang mga barangay at 
munisipyo. Kinampuhan ang isang 
komunidad at tinanggal ang gate 
nito upang malaya silang maglabas- 
pasok. Sa tabing ng kampanya laban 
sa iligal na droga, hinalughog ng 
mga berdugo ang isang komunidad 
sa Antipolo City noong Agosto 
11, 2019. Tinipon nila ang mga 
kalalakihan, pinadapa, tinutukan 
ng baril at pilit silang pinapailalim 
sa drug test. Kinumpiska ang 


cellphone ng mga residente 
habang inilulunsad ang 
operasyon upang hindi sila 


makapagsumbong. Sapilitan din 
nilang kinuha ang mga numero 
ng mga lider at residente at 
sinaktan ang mga nagkwestyon 
sa pagiging lehitimo ng 
operasyon. Sa isang pagkilos 


j 


DEFEND R]zaL.. 


11 KALATAS 


“Patuloy na inilalantad at nilalabanan ng mga Rizalefio ang pandarahas 
ng militar kasabay ng paggigiit ng kanilang karapatan para sa serbisyong 


panlipunan at paglaban sa tumitinding militarisasyon.” 


noong 2018, tinangkang patayin 
ng mga ahente ng 2nd ID ang mga 
lider. 


Gumagamit ng samu't saring 
pakana ang 2nd ID at PNP 
Rizal upang makapasok sa mga 
komunidad tulad ng paulit-ulit na 
pagsasanay sa disaster response, 
mga operasyong linis, fire drill at 
iba pang kahalintulad na aktibidad 
para manmanan ang mga residente. 
Ginagamit ng mga militar ang mga 
LGU at iba pang ahensya tulad ng 
DILG, Bureau of Fire Protection 
at DSWD para sa kanilang kontra- 
rebolusyonaryong gera laban sa 
bayan. 


Nagpapakalat din ang mga 
mersenaryong sundalo ng mga itim 
na propaganda at pekeng balita 
tungkol sa mga lider-aktibista para 


[1] N all 6096 tb 12:07 PM 


ay, June 30. 2020 


Prom: NTF-ELCAC 
Patuloy po kaming 
tumatanggap ng mga. 
reklamo mula sa mga 
residente ng Ikz laban sa 
sinuman na: 

- nagbebenta ng bahay 

- may z unit ohigit pa na 
Wala namang nakatira 

- nanunutok ng baril 

- nagbabanta. 

- nang-Gagaw ng unit 

- nangloloko 

- nananakit 

- korap 

- nangingikil 

- npa or dating npa 

- nagbibigay ng suporta sa 
npa 

- nagpapatuloy ng npa 

- iba pang kaso 

Pag nakapag-ipon na ng 
maraming kaso, ipapatawag 
namin ang mga sangkot 
at ang mga chensya ng 
gubyerno na dapat mag- 


Gyos ng mga gusot. IiY2 AM 


o @] 2: | 


Isa sa mga text messages na 
kinakalat ng mga yunit ng RCSPO 
sa mga komunidad ng maralita. 


12 KALATAS 


sirain ang kanilang liderato. Nire- 
red-tag ang mga organisasyong 
masa at pinararatangan ang mga 
lider na kasapi at tagasuporta ng 
CPP-NPA-NDFP. Inilagay sila sa order 
of battle ng AFP-PNP. Samantala, 
hinahati ng militar ang pagkakaisa 
ng mamamayan sa pamamagitan 
ng panunuhol ng pera sa mga 
kilalang lider at kasapi ng mga 
organisasyong masa. Talamak ang 
pagpakalat ng NTF-ELCAC ng text 
messages na nag-aalok ng pabuya 
sa sinumang makakapagturo ng 
mga taong may kaugnayan sa NPA. 


Tuluy-tuloy ang panggigipit sa 
mga komunidad kung saan tinitipon 
ng mga militar ang mga residente 
para umano pag-usapan ang mga 
isyu at suliranin sa komunidad 
pero ang totoo'y magpapapanood 
lamang sila ng mga bidyo ng mga 
pekeng sumurender sa AFP at 
mang-iimbestiga kung sinu-sino 
ang mga kasapi ng mga ligal na 
organisasyong masa sa baryo. 
Nagpapalaro pa ang mga sundalo 
katulad ng pagpapasagot sa tanong 
na “Kailan ang anibersaryo ng 
CPP?” na naglalayong iugnay ang 
mga residente sa rebolusyonaryong 
kilusan. Aktibo ring nagrerekrut 
ng CAFGU at asset ang AFP sa mga 
komunidad. 


Walang-tigil ang mga RCSPO 
kahit sa gitna ng pandemyang 
COVID-19. Noong Marso 2020, 
ipinatawag ang mga residente 
ng isang komunidad para sa 
pagbabalot ng mga relip subalit 
inilunsad lamang ng pasistang 80th 
IBPA ang profiling sa mga kasapi ng 
ligal na samahan. Nagpadala rin ang 
mga sundalo ng imbitasyon para 
sa isang local peace engagement 
noong Mayo 20, 2020 na ang 
layunin ay pasukuin at iprisenta 
bilang mga “NPA  surrenderee” 
ang mga dumalo. Pagpasok ng 
Hulyo, nagpakat ng mga checkpoint 


ang PNP sa iba't ibang bahagi ng 
Montalban, Rizal habang dumalas 
ang pagpapalipad ng mga helikopter 
sa lugar. Hinarang ng PNP-Rizal ang 
mga delegado na magpoprotesta 
sa Metro Manila para sa Buwan ng 
mga Magbubukid noong Oktubre 
2020, kaarawan ni Bonifacio noong 
Nobyembre 2020 at Pandaigdigang 
Araw ng Karapatang Pantao noong 
Disyembre 2020. 


Patuloy na inilalantad 8 at 
nilalabanan ng “mga Rizalefo 
ang pandarahas ng militar sa 
pamamagitan ng kanilang sama- 
samang pagkilos, pagdulog at 
pakikipag-diyalogo sa mga lokal 
na gobyerno kasabay ng paggigiit 
ng kanilang karapatan para sa 
serbisyong panlipunan at paglaban 
sa tumitinding militarisasyon sa 
mga komunidad sa kalunsuran 
at kanayunan. Tagumpay ang 
paglahok ng humigit-kumulang 
1,000 mamamayan sa kilos-protesta 
noong Setyembre 721, 2018. 
Kahit sa panahon ng pandemya, 
nakakapaglunsad ang mamamayan 
sa tulong ng mga ligal na samahan 
ng iba't ibang serbisyo para sa 
komunidad tulad ng community 
kitchen, padasal, pamamahagi ng 
relip, talakayan hinggil sa COVID-19 
at kolektibong pagharap dito. May 
mga isinasagawa rin silang mga 
pagkilos laban sa militaristang 
lockdown ng rehimen. 


Malaking hamon sa mamamayan 
ng Rizal ang patuloy na paglaban sa 
pasistang lagim ng rehimeng US- 
Duterte habang isinusulong ang 
kanilang mga demokratikong 


kahilingan para sa  panirikan, 
kabuhayan at serbisyong 
panlipunan. Dapat nilang patuloy 


na palakasin ang kanilang hanay 
upang labanan ang terorismo ng 
estado at ibagsak ang korap, 
kriminal at pasistang rehimeng US- 
Duterte. 


ENERO 2021 


BALITA 


Pagkilatis sa lunas: Mga dapat malaman sa bakuna sa COVID-19 


M ainit na usapin sa bansa at buong mundo ang bakuna sa COVID-19. 
internet ang samu't saring datos hinggil dito. 


Nagkalat sa masmidya at 


Kanya-kanya ring paham at eksperto ang inihaharap 


ng mga gubyerno, WHO at mga pribadong grupo. Sa dami ng impormasyong nasasagap ng mamamayan, 
kailangan ang matamang pag-aaral at pagsusuri upang hindi matangay ng mga haka-haka at fake news. 


Batayang kaalaman sa bakuna 


Ang bakuna ay materyal na 
naglalaman ng antigen, isang 
pinatay o pinahinang bahagi ng 
pathogen (bacteria o virus) na 
nagdudulot ng sakit. Ipinapasok 
ito sa katawan ng tao upang ihanda 
ang kanyang immune system o 
natural na depensa ng katawan na 
labanan ang isang partikular na 
sakit. Mula rito makakapagpaunlad 
ang katawan ng mas matibay at 
pangmatagalang resistensya sa 
sakit na dala-dala ng pathogen. 


Matagal na panahon ang 
inilalaan sa pagtuklas at 
pagpapaunlad ng mga bakuna 
bago ito ipagamit sa malawak 
na populasyon. Ang bakuna sa 
beke, na isa sa pinakamabilis na 
naprosesong bakuna, ay inabot ng 
apat na taon. Pinakamababa ang 
tatlong taon sa paggawa ng bakuna 
dahil dadaan ito sa siyentipikong 
eksperimento, klinikal na pagsubok 
at pag-aapruba ng gubyerno bago 
imanupaktura. Kasama na rito ang 
paglutas sa posibleng epekto sa 
katawan. 


ENERO 2021 


Kung ikukumpara sa ibang 
bakuna, napakabilis ng paggawa 
ng bakuna para sa COVID-19. 
Kritika ng ilang eksperto, maliit 
ang bilang ng sinasaklaw ng 
mga isinagawang klinikal na 
pagsubok kaya't hindi buum- 
buo ang katiyakan ng pagiging 
ligtas ng mga ito. Sa katunayan 
klasipikadong pangkagipitang- 
gamit o “emergency use” ang mga 
bakunang ginagamit ngayon sa 
iba't ibang bansa. Inilinaw ng mga 
siyentista na ang nagagawa lamang 
ng kasalukuyang mga bakuna sa 
COVID-19 ay pigilan ang paglitaw 
ng malalalang sintomas, hindi ang 
ganap na pagpuksa sa posibilidad 
na malalinan ng virus. 


Negosyo bago tao 


Malaking bentahe para sa 
sangkatauhan ang pagkakaroon 
ng bakuna na nakatulong sa 
pagsansala sa mga sakit tulad ng 
polio, smallpox at rabies. Ngunit 
dahil sa monopolyado ng mga 
kumpanyang pharmaceutical 
ng imperyalismo ang mga 
pagsulong sa siyensya at medisina, 
dominado ng iilang korporasyon 
at kapitalistang 8 bayan ang 
teknolohiya at manupaktura ng 
bakuna. 


Kontrolado ng 
limang 7575 kumpanyang 
multinasyunal-- 
GlaxoSmithKline, 

Merck 8 Co, Sanofi, 
Pfizer,  Novavax-- 
ang 8094 ng 
merkado ng 

bakuna sa 


buong mundo. Sila ang tinatawag 
na Big Pharma na nagtatakda 
sa pananaliksik, manupaktura 
at distribusyon ng bakuna. Ang 
mas malilit na 5 kumpanyang 
pharmaceutical ay nagsisilbing sub- 
contractor sa pagmamanupaktura 
at pagbebenta ng mga produkto ng 
Big Pharma. 


Malaking oportunidad para 
sa Big Pharma ang pagsulpot ng 
COVID-19. Nag-order na ang US 
ng 100 milyong dosis ng bakuna, 
habang 300 milyong dosis ang 
hinihingi ng EU noong 2020. Malaki 
ang demand para sa bakuna pero 
hindi sapat ang bilang ng kayang 
imanupaktura sa ngayon--isang 
paborableng Bs sitwasyon upang 
itaas ang presyo ng panglunas sa 
pandemya. 


Sa laki ng maaaring kitain, 
maigting ang paligsahan sa paggawa 
ng bakuna sa COVID-19. Malaking 
kakumpitensya ng Big Pharma ang 
China at Russia na maaga pa'y 
nagdeklara ng kanilang kakayanan 
na gumawa ng sariling bakuna at 
magmanupaktura ng [maraming 
bilang nito. 


Sa Asya, marami nang mga bansa 
kabilang ang Indonesia at Turkey 
ang gumamit ng bakuna mula sa 
China. Bentahe ng Sinopharm at 
Sinovac ang mabilis na paglalabas 
at pagdedeliber ng mga bakuna 
kumpara sa ibang kumpanya. Mas 
matibay rin ang bakuna ng Sinovac 
sa init-pupwede itong ilagak sa 
storage na 2-8 ?C habang ang sa 
Pfizer (US) ay nangangailangan 
ng hanggang -70 ?C upang hindi 
masira. 

Ang agawan sa merkado ang 
pangunahing dahilan ng paglipana 
ng nagsasalungatang impormasyon 
hinggil sa. @pektibidad ng mga 


13 KALATAS 


bakuna sa COVID-19. Kapuna-puna 
ang pagbatikos ng Kanluraning 
midya sa bakunang galing Russia 
at China kaugnay ng mababa 
umanong efficacy rate o bisa ng 
mga ito. 


Paliwanag ng mga eksperto, 
hindi pare-pareho ang kalagayan 
ng mga klinikal na pagsubok kaya 


hindi angkop na ikumpara ang 
resulta ng mga ito. Halimbawa, may 
mga kumpanyang nagsasagawa 


ng pagsubok sa mga medical 
frontliners na mas bulnerableng 


mahawa samantalang ang 
iba'y gagamit ng karaniwang 
mamamayan. 


Bukod sa panloob na katangian 
ng bakuna, napakahalagang salik ng 
bilis at lawak ng pagbabakuna para 
tunay itong maging epektibo sa 
pagpigil sa COVID-19. Kailangan pa 
rin ang mga batayang hakbanging 


pooo or UU 


| Talasalitaan 


| Efficacy rate 


medikal tulad ng kwarantina at 
paggamit ng face mask at shield. 


Bakuna para sa lahat 


Hindi dapat tingnan na parang 
anting-anting o mahimalang 


lunas sa kasalukuyang 
krisis pangkalusugan 
ang bakuna gaya ng 
ipinalalabas ni Duterte. 


Tulad ng iba pang pag- 
abante sa mundo ng 
medisina at teknolohiya, 
ang bakuna ay produkto 
ng siyentipikong  pag- 
alam na hindi nahihiwalay sa 
pangangailangan at adyenda ng 
imperyalismo. 


Biktima ng mapagsamantalang 
kaayusang ito ang mahihirap na 
bayan tulad ng Pilipinas na walang 
kapasidad lumikha ng sariling 
bakuna. Kakaunti ang kanilang 


Sukat ng kaukulang bawas sa dami ng mga kaso ng impeksyon sa mga 
| nabakunahang tao. Kinukwenta ito sa isang pag-aaral na may ideyal 
na kundisyon tulad ng clinical trial. Sinusukat ito sa pamamagitan ng 
| pagkwenta ng risgong mahawahan ng mga may bakuna relatibo sa mga 


walang bakuna. 


Herd immunity 


| Tumutukoy sa hindi direktang proteksyon mula sa isang sakit na 
nangyayari kapag ang isang populasyon ay naging immune na sa 

| pamamagitan ng pagbabakuna o natural na paglitaw ng resistensya mat- 
apos magkasakit. Sa pagbabakuna, ipinapalagay na nakamit na kung 

| maabot ang isang antas ng dami ng nabakunahan sa isang populasyon. 
Wala pang malinaw na sukat para sa herd immunity sa panahon ng 


| COVID-19. 


| Emergency use authorization 


Isang mekanismo para pahintulutan ang akses ng publiko sa mga gamot, 
| bakuna o iba pang medikal na hakbangin na hindi pa aprubado at wala 
pang lisensya sa panahon ng emerhensya sa pampublikong kalusugan. 
| Ipinapahintulot ito kung matutugunan ang mga partikular na kundisyon 


ng otoridad. 


Clinical trial 


| Tipo ng pag-aaral kung saan sinusubok ang mga bagong gamot o bakuna 
at kanilang epekto sa mga tao. Boluntaryo ang pagsali ng isang tao sa 


| clinical trial. 


| Sanggunian: US Food and Drug Administration, World Health 
Organization, Center for Disease Control and Prevention 


Lk: CC a Ga a im 


14 KALATAS 


a 


-l 


Va 
Pan 


Opsyon at 

maaari pang 
maubusan ng 
bakuna laluna't nauna 
nang 75Bs7magpareserba 

ng bakuna ang 
mayayamang bayan. 
Obligadong bilhin ang 


bakuna sa itatakdang presyo ng 
mga kumpanya at pasanin ang 
dayuhang pautang na kaakibat 
nito. Pati ang lohistika sa pag- 
iimbak at pagbibiyahe ng mga 
bakuna ay saklaw ng mga utang na 
ipapataw ng mga imperyalista. 


Nasadlak ang Pilipinas 
sa ganitong sitwasyon dahil 
sa. mahabang 5 panahon na 
pagpapabaya ng mga tutang 


rehimen na paunlarin ang base ng 
ekonomya, syensya at pananaliksik 


para. sa kapakinabangan ng 
pampublikong sistemang 
pangkalusugan. Taliwas dito 


ang halimbawa ng mga bansang 
Cuba at Indonesia na may sariling 
pagsisikap na magpaunlad ng 
syensya at pananaliksik para sa 
sektor ng kalusugan. Ang Cuba 
ay kasalukuyang nagpapaunlad 
ng apat na bakuna na sariling 
tuklas ng mga siyentista nito. 
Ang Indonesia naman ay may 
kakayanang magparami ng bakuna 
kaya hindi nakaasa sa suplay galing 
sa labas. 


Dapat na mabatid ng 
mamamayan ang mga 
kontradiksyong kaakibat ng usapin 
sa bakuna upang magabayan ang 
kanilang pakikibaka para sa ligtas 
at libreng bakuna para sa lahat. 
Mahalaga rin sa yugtong ito na 
imulat ang mamamayan tungkol 
sa kahalagahan ng pagbabakuna. 
Ito ang nararapat dahil buhay, 
kalusugan at kinabukasan ng 
bayan ang nakataya sa usapin ng 
bakuna. 8 


ENERO 2021 


KULTURA 


SUSUKO 


Isang taas kamaong pagbati ang aking alay. 

Sa mga kasama at masa na ngayo'y nagpupugay. 
Marapatin nga'y atin nang bubuksan. 

Ang isang napapanahong talakayan, 
Tinatatawag ding, balagtasan. 


Ngayon ating ilahad ang suliranin. 

ng mamamayan at lipunan natin. 
Pagpapasuko ng kaaway paano haharapin? 
Ano ang ating tindig, tamang hakbangin? 


Aking ipinakikilala ang mga delegado. 

Ngayo'y tinatawagan sa entablado. 

Sa panig ng kanan ay ang Naguguluhang Masa 
Nag-iisip na sumuko nang buhay ay mapreserba. 
Sa aking kaliwa nama'y ang Naliliwanagang Masa 


Naniniwalang sa pagsuko lalong napapahamak sila. 


Ating tunghayan ang kanilang tagisan. 
Ngayo'y binubuksan na ang ating balagtasan. 


Naguguluhang masa: 

Sa aking pagtingin ay walang masama. 
Pagpapalinis lang ng pangalan ang aking adhika. 
Ang nais ko lang naman ay buhay na tahimik 
Kapiling ang pamilya, malayo sa ligalig. 


Naliliwanagang masa: 

Kriminal lang ang nagpapalinis ng pangalan 
Ikaw nama'y mabuti't marangal na mamamayan. 
Sa tingin mo ba ika'y patatahimikin, 

Ng mga kaaway matapos kang pasukuin? 

Hindi magiging maayos ang iyong kalagayan. 
"Pagkat ikaw ay tiyak na babalik-balikan. 
Kalayaan mo ba iyong matatawag? 

Kung karapatan mo'y patuloy na nilalabag? 


Lakandiwa: 
Narinig natin ang bawat panig 


ENERO 2021 


O LALABAN? 


Tunay na ang isyu ay nakaliligalig 
Muli nating sukatin ang kanilang katwiran 
Pakinggan natin ang kanilang paninindigan 


Naguguluhang masa: 

Anuman ang iyong sabihin, 

Wala na akong kayang gawin. 

Wala na rin akong ibang makitang paraan. 

Kundi paglilinis ng aking pangalan. 

Dahil kung hindi, ako'y lalong pag-iinitan. 

Ng mababangis na sundalong utusan ng gahaman. 


Naliliwanagang masa: 


Yun naman pala at alam mo na ang kaaway ay 
mababangis. 


Ngunit bakit sa kabila nito'y pagsuko ang iyong nais? 
Kaya't humanda ka rin na sa CAFGU rekrutin 
Sa ayaw mo't sa gusto, ika'y pipilitin 


Naguguluhang masa: 

Normal na buhay ang gusto ko 
Kaya ako'y susugal at susuko. 
Buo na ang aking pasya. 

Kaya pasensya na talaga. 


Nalilinawang masa: 

Normal? 

Matatawag bang normal ang kalagayan mo? 

Kung hawak ka sa leeg ng pasistang sundalo? 

Kung patuloy kang magiging alipin at mamaliitin? 
Mananahimik at patuloy na tatakutin? 

At “pag wala nang silbi ay tiyak na papaslangin? 
Aagawan ng lupa at papalayasin? 

Bundok na pag-aari mo'y miminahin, wawasakin 
Yan ba ang normal na buhay na gusto mong kamtin? 


Naguguluhang masa: 

Hindi! 

Hindi ganun ang hangad kong buhay. 
Hindi ko rin gustong alipinin ng kaaway. 


15 KALATAS 


At paslangin kapag wala na akong pakinabang. 
Nais ko lang ng mapayapang buhay. 
Malayo sa kanilang mga pasistang kamay. 


Ako ngayo'y walang trabaho, walang lupa 

Walang makain ang aking pamilya 

Ang ibibigay ng sundalong barya ay papatusin ko na 
At ituturing na naming malaking biyaya 


Naliliwanagang Masa: 

Ang matatanggap mo'y barya 

Habang kinukurakot ng sundalo'y milyon na 
Programang E-CLIP, Balik-Loob at Suko-Baril 
Kalauna'y yan din ang sa iyo'y sisingil 


Lakandiwa: 

Nagbabaga na nga ang ating entablado. 
Sa palitan ng diskurso 

ng ating mga delegado. 

May patutunguhan nga ba ang pagsuko? 


Naliliwanagang masa: 


Walang kahihinatnan ang pagsuko sa kaaway ng 
mamamayan. 


Kapalit ng barya at huwad na kalayaan. 

Dapat tayong matutong manindigan, 

sa ating dakilang ipinaglalaban. 

Dapat pangalagaan ang rebolusyon at sambayanan, 
paglingkuran ang masa hanggang katapusan. 


May isang libo't isang paraan para iwasan ang 
sundalo 


Malawak ang kabundukan, pwede rito magtago 
Ang operasyon naman ay huhupa rin panigurado. 
Kailangan lang na organisado ang buong baryo. 


Naguguluhang masa: 

Oo nga't malawak ang kabundukan. 

Ngunit tiyak ka bang hindi sila roon daraan? 

"Di ba't gubat nga ngayon ang kanilang 
pinupuntahan, 

kapag ang mga kasama'y kanilang pinag-iinitan? 
Kaya bakit ko pipiliing pumunta sa kagubatan? 
Kung ang dulot naman nito'y kapahamakan? 


Naliliwanagang masa: 

Mabuti naman at nabanggit mo ang mga kasama. 
Kung ayaw sa gubat pumunta, 

Bakit hindi na lang kaya sumapi sa kanila? 

Doon ay mas mapapabuti ka, 

Maipagtatanggol ang sarili at ang masa. 

Gamit ang ating mga sandata. 

Tahakin ang landas tungo sa kalayaan. 


Magrebolusyon at yakapin ang Bagong Hukbong 
Bayan! 


16 KALATAS 


Naguguluhang masa: 

Hindi pa ako handa sa iyong mungkahi. 

Meron akong asawa't anak kaya't hindi ko kayang 
sumapi. 

Paano na sila kung ako'y maghuhukbo? 
Kaligtasan nila ang inaalala ko 


Naliliwanagang masa: 

Kung ganun nga, 

kailan ka pa magiging handa? 

Ako'y may asawa't anak din, may pamilya. 

Pero ako'y narito para sa kanilang paglaya. 
Hindi para talikuran sila at iwan nang tuluyan 
Kundi para sa kapakanan ng magsasaka, 

sa pagtatanggol ng aking sarili, 

at sa kinabukasan ng masang inaapi. 

Ang rebolusyon ay para sa matagalan 

at tunay na kapayapaan, 

kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan. 
Ito ang salalayan ng masaganang kinabukasan 
at itatayong mapayapa at maunlad na lipunan. 
Tungkulin natin itong ipaunawa sa mamamayan 
pati sa kapamilya't mga kaangkan 

upang tanggapin nila't suportahan 

ang magiting na armadong paglaban. 


Huwag mahulog sa patibong ng kaaway 
Ang pagsuko ay walang saysay 

Walang ibang dapat gawin 

Kundi ang paglaban natin 

Isulong ang Matagalang Digmang Bayan! 
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan! 


Naguguluhang masa na naliliwanagan na: 
Ako'y nakumbinsi mo na. 

Maraming salamat kasama! 

Hindi na magpapalinis ng pangalan! 

Hindi na susuko sa kaaway ng sambayanan! 
Lalabanan ang mga pasista kasama ang masa 
At sa Bagong Hukbong Bayan ay sasampa na 


Lakandiwa: 

Malinaw ang ating panawagan 

sa mga masa at mga kasama. 

Manindigan at lumaban! 

Kampanyang pagpapasuko, tiyak na mabibigo 
Kung patitibayin ang bigkis ng masa at hukbo. 


Sa ika-52 anibersaryo ng mahal nating Partido 
nagpupugay ang sambayanang Pilipino 

at nagdiriwang ang Pulang hukbo. 
Ipagpapatuloy natin ang paglaban, 

Tungo sa ganap na kalayaan! 


ENERO 2021 


